EHEDIADAU. 
Y MEDDWL, 
AR FARWOLAETH Y 


Parch. TH OMAS THOMAS, 
?ech am, i Tunnyafn; 


YR HWN A 


Aeth i i'w Orphwysfa, Hydref 4, 1819, 
_ Yn 61 Mlwydd Oed: 


WEDI BOD YN Y WEINIDOGAETH GRISTION- 
eGOL, 49 O FLYNYDDAU 


GAN MORUS MORGAN THOMAS. 


& 
““GO&d sydd arnaf am danat tî, fy mrawd Jonathan; 
“ cu'iawn oeddit genyf íi. - - - DAFYDD, 


&ile was a man, among th few, 
Sincere on Virtue's side ; 
And all his strength from seripture drew, 
O cwn use applied. ” 7 - COWPER. 


— €“Observe his awful Portrait and admire) 
Nor stop at w onder; imitate, and live.7? 
YOUNG. 


— 


a. . Caernarfon; 
ARGRAFFWYD GAN b EVANS. 








j 


* 
y SN Ang Ui uo Meet i 
sn Py Ni Fat, IAR o id — y 


Cbagpnag.. 


Mn. THOMAS oedd fab ieuengaf y diweddar Barchedig 
TiMoTHY THoMas, gweinidog yr Efengyl yn Aberduar, ac awdwr y 
WWisg Wen, &c. Ganwyd ef yn y Maes, swydd Gaerfyrddin, Mawrth 
y 5ed, 1159. Derbyniwyd ef yn aelod o'r eglwys uchod, yn Mawrth, 
1776, yr ion oedd y pryd byny dan ofal eì ewythr hybarch, y diweddar 


'SrcHaRIA THOMAS. Dechreuodd bregethu y'mhen ychydig o fisoedd g. 


&c yn y flwyddyn ganlynol [1177] aeih ì athrofa Caerodor ( Bristol,) 
ŷ pryd hyny dan ofal y Parch. Huw a CHALEB RFANS, &c. . Yno í9 
fyfyriodd, er liawer o fantais iddo ei hun, hyd yr haf yn )750, pryd'y 
gadawodd yr athrofa ; ac wedi treulio agos i flwyddyn gydag eglwys 
y Bedyddwyr, yn Pershore, ur farwolaeth eu gweinidog, y Pareh. Dr. 
Asn, efe a ordeiniwyd yn weinidog iddynt, trwy weddi ac arddodiad 
dwylaw, gan ei ewythr hynaf, y Parch. JosBUa T8aOMA6$, LlanUlienie 
Pregethodd y Parch. Dr. ErANs, ar ei ddyledswydd, &c. 

Yn 1751 priododd Mr, THo0Mas ferch ieuengaf Mr. MosELEY o Bir- 
mingham. Wedi ireulio'o bono saith mlynedd yn Pershore, symmud- 
odd i ddinas Llundain, lle trigìannodd nes y cafodd eì symmud i'r byd 
mawr itagywyddol. Yn mis Awst, 1819, ymosododd anhwylder tu- 
fewnol arno, yr hwn a fu yn achos o'i farwolaeth. Yr oedd ei brofiud 
yn gysurus yn wyneb terfyn einioes; efe a lefarai gyda llawer o hyfryd- 
wch am yr efengyl, yr hon a. ym-irechasai efe yn ffyddlawn iw phre- 
gethu er iechydwriaeth pechaduriaid, gan ychwanegu, “Efengyl sanet- 
eidd,—efengyl sanctaidd yw hi.” Dywedodd, ychydig cyn marwy 


| «Myfi wn i bwy y credais,” &c. Boreu ddydd Liwn, Hydref y 4ydd, 


1819, cymmerodd ei enaid ei ehedfa o'r babell briddlyd i'r wynfa neíf- 
awl Claddwyd ei gorff yn Maes-L:nhil (Bwunhill-field,), yn gyfagos 
i OWEN, Wars, BUNYAN, GL, GIFFORD, a STENET, &c. lle daw ì'r 
lan, ar foreu yr adgyfodiad, yn gorff ysbrydol a gogoneddus. Mal yr 
arwydd olaf o barch i*w rau farwol, cynnaliwyd y brethyn arwyl ( Pall) 
gŵn y Parch. Dr. REES, Henaduriaethwr, y Parch. Mr, IMRES, Anym- 


ddibynwr, a phedwar o weinidozion y Bedyddwyr, sef Hon, BRoADY, ; 


IvVIRNEY, a BUTTON ; y rhai hyn, ynghyd â mìntai 0 weinidogion a bon- 
eddigìon, mewn chwech o gerbydau galar, a lliaws o eraill, wrth y bedd, 
a alarasunt o ddifrif, “am na chaent weled eì wyneb ef mwyach.?? 
Traethodd ei gyfaill, y Parch, T. GRIFFIN, araeth dra pherthynasol 
ar lon y bedd; a phregethodd y Dr. NEwMAN eì. bregeth angladd, y 
nes Iau canlynol, yn Mheirwal Dyfneint (Deconshire Sguare,) oddi- 


'wnh4Tm. 1. 12, 


> 


*» 


yn 


nr u .  YW— 
Mu “aa FY DE ms ia 











EIIEDIAD.AU, &c. 
I ME OM ddm—— 


J y 
“Death bursts th) involving clêud, and all is day.” - - - Youna. 





1 Ow, angau, hen elyn dynoliaeth, ** 
Dechreuodd, ysywaeth, ei waith; 
Cychwynodd yn foreu'n y cynfyd; 
Mae eto'n dra diwyd ar daith : 

Mi welaf hen Anzr wych, dduwiol, 
Mal blaenrhed boreuol y byd, 

Dan archoll ei ddyrnod angeuol, 
A nod i'w saeth farwol, yn fud. 


2 Ymwthiodd ei redfa'mhob oesoedd, 
Trwy êang ardaloedd y byd ;— 
Un £4 ar ol £6 a symmudodd ; 
V'r ddaear fe'u gyrrodd i gyd: 


Ng uu Y 





gn ny nn WR 


*' Agorodd Dyn difeiaidd ei lygnid ar fyd, lle nad oedd yr un bedd : 
iddo ef, yr oedd angau yn anadnabyddus, ac a fuasai felly byth, pe 


parhavsai yn eì ddiniweidrwydd. Ond, nid hîr yr arosodd rhieni ejn 


âch yn y sefyllfa ddedwydd a sanctaidd, yn mhâ un y crewyd hwynt. 
T'r hudiad cyfeiriedig ufuddhawyd,—daeth angau i mewn i'r byd; ac 
ful y ffryd-lif sydd yn ysgubo pob peth yn ffordd ei fynediad, a wnaeth 
hyd yrawr hon, symmud un genhediaeth ar ol y Hall; 'ae o'r munudyn 
hwn y'mlaen, hyd hwnw, y'mba un y clywir llef yr Archangel a sain 
udgorn Duw, bydd ì ddiírodiad ein gwrthwynebwr barhau! 

“ ABEL dduwiol, bugeiliwr cyssefin y tir, yr hwn ““a ddug o flaen- 
ffrwyth ei ddefaid ac o'u braster hwynt, » thrwy ffydd, a offrymmodd Î 
Dpvw aberth rhagorach na CHAIN,” yn fuan, a orweddai ar y borfa, 


lle y porthai ei ddiadell, yn ysglyfaeth ìi êangau. Er yr amser hwnw ,, 


y mae plant AnpAF wedi dyfod i'r byd,—wedi ares amses byr, ae ynu 
mpw'd ymaith. 
N 





eyn 


—— 








y 


Ae felly, fe estyn oi ystod, 

Heb ymod, nes dyfod Mab Duw. 
I alw'r holl dorf annifeiriol, 

O'u beddau'n anfarwol, i fyw. 


3 Mi gwelaf, fal Acnm ues atgas, 
Yn gyru trwy ddinas Caerludd; 
AC Peckham y mae fe'n cyfeirio, 
Ï roddi gŵr yno tan gudd. 
Och! angau, paham rwyt mor Ho 
Gad lonydd i i'r diwyd gael byw ; 
Mae'n alar im” feddwl ei golli :— 


Mor ddoeth y bu'n gweini dros Dpuw f. 


4 Ond angau nid ydoedd yn rofyn, 
Roedd 'ganddo 'orchymyn (o'r lle,). 
Ï sy mmud y bugail hawddgaraf 
j fywyd anwylaf y ne. 
Ei ddyddiau a gyflawn otnbenwyd; 
A'i oriau a rifwyd, o'r bron, 
Gan hyny, mae angau'n cyrhaeddyd 
Ei saeth, yn ferwinlly d, i'w fron. 


——' nu 

















Mae conewerwyr i'w cael, yn nhu-dalenau hanesyddiaeth, y rhai, 
yn eu rhyfeloedd lliose; a, laddasant eu myrddiynau; yr oedd hyn yn 
eael ei ganu am Dan FYDD, gan ferched Juda; ac am NEBUCHODONOSOR 
am TIMORTR, am CESAR ; ac am lawer eraill y gellir dywedyd felly, 
mewn gwirionedd: ond angau yw prif Abadon ein byd galariis. 

Efe, yr hwn a allai gyfrif y defnynau a ddyfrithodd wyrdd-lesni y 
ddaear er dechreuad amser, neu belydrau yr arwawl hwnw, trwy yr 
hwn y cawsant oll eu agerddu, a allai rifo y meirw! 

Babanod hygar, fel agoriad y rhosyn blaguredig,—pwŷr ieuninge, 
grymus, fel cedrwydd o Uir cydrywiol,—rbai mewn cyflawn oed, ced» 
Xrn, fell deri dwfn-wreiddiedig, u gwympasant oll o fluen y gelyn hyr 


ME dc 











mu BAE 


RA y FAMA 


y 


D 


i 5 Yn awr, rwy'n dychmygu y gwelaf. 

| _ Ei enaid di-anaf, o'i dŷ 

bo Yn hedeg uwchlaw y ilyrfafen, 

| A'i gorff i'r ddaearên oer, ddu. 
Yn Bunhil4 mae'n gorphwys yn hygar, 
(Yn ochr ei cydmhar, * ŵr gwiw,) 
Lle caiff ei holl sothachei buro, 
A'i'alw oddiyno gan Dduw. 


6 O Tuomas anwylaf, fe redodd 
Ei yrfa, trwy burfodd, i ben; ; 
Daeth gwŷs o'r llys uchod i'w symmud . 
ì O'r ddaear i fywyd nef wen. i 
í Mae heddyw y'mhlith y gantor-gell, 
j Y nghanol y Babell, o'i boen, 
| Yn seinio, ger bron yr orsedd-fainge, 
| Drag?wyddol bereidd-gainzc i'r Oen. 


r 
i 
be 





7 Gweinidog llafurus'a duwiol, 
Dros Grist y bu'n ddoniol i'w ddydd, 
Am ddyfnder caethiwed y traethodd 
A'r aberth a'n rhoddodd yn rhydd. 
Och! alaeth, ei fyned i orphwys, 
I'r ddaear, yn gynwys, o'n gŵydd: 


sw Uo 


Nu di REN GAU nd 

















Yr anghenus a'r cyfoethawg, y moesawg a'r anfoesawg, y call arang- 
hall, deiliad y bwthyn a phreswylydd y palas, gwas pechod a Mab Duw, 
â gawsant oll eu gwinio ì letŷa i'r distaw fedd ; ue nì dychwelodd ŷr 
un o naddynt yn ol i ei dŷ, ac nid adwaenodd ei le mo honoef mwy! 
Angau, fal ACHjLLES orwyllt, a yswihiodd eì redfa trwy fnes y bydy, 
yn lladd gyda chynddaredd di-dosturi; yn ddi-gyffro gan riddfanau yr. 
ebyrih a letbodd dan olwynion ei gerbyd !! O holì ddynoiryw, dau yn. 
unig & ddiangasant rhag ei a)lu dinystrawl, ENoc yr hwn â rodiodd gyda 
2!uw, ac ELiAs proffwyd Israel. 


a; 


2 


* Ri wraig: yr hon grisŷnoges ragorol a fu farw. yn Hydref, 1608. 





6 


Fel ffyddlon was tirion, ystyriol, 
Cyflawnodd yn siriol ei swydd. 


Yr oedd e'n dduwinydd rhagorol, 
Cydsyniol â sanctaidd air Duw ; 

A gorai'r efengyl dragwyddol, 

A'r gyfraith, fal rheol i fyw: 

Rhad ras oedd ei destyn disgleiriol, 
Uwch ben yr annuwiol, mewn oes; 
Gwiw haeddiant yr Oen a gyhoeddodd, 
A'r bywyd a lifodd o'i loes. 


'Roedd cariad yn berwi'n ei fynwes, 
A'i angerdd yn gynesi gyd, 

Dros eny mynegol ei Frenin, 

A'i acbos, yn ddiflin, trwy'r byd 7 
Helaethiad terfynau merch Sïon, 
Oedd iddo'n gysuron a gwledd, 
A'i chynydd mewn gras a duwiolder, 
Cyfiawnder, iawn hoffter, a hedd. 


10 Cymdeilâas y Biblau gefnogodd, 
Do'n ddiau, tra par'odd ei ddydd, 
Ynghyd â'r Gymdeiihas Genhudawl,— 
Ymdrechodd yn ddidawla :>ydd.. 
Athrofw'r Bedyddwyr I yn Llundain, 


Er meithrin yn gywrain iawn gred, 


Î Mr. THoMas,sarved the above Institution, as a Seeretary, during 
the period of sixteen yenrs, w'*h dîsinterested fidelity- His death has 
intimately affected the Interests of the Cellege: it has drâwn the veil of 
sorrow over her windows, and hung her walls with sable weeds! a mel- 
ancholy silence reigns (brough all her mansions, save wben the plantive 
. voice of woe is heard at mìdnizht; when the pale moon, obseured with 
eìouds, saddens the sy; end scatters her faint beans on (he leas ou 
Sf tbe mountain. 











A gollodd ei thadmaeth firionoddysg 
Mae' n gwisgo galar-wisg ar led. 


il. Bu yma'n Bregethwr derbyniol, 
Flynyddau'n ddefnyddiol dros Grist; 
Mae'r Eglwys yn teimlo mawr golled, 
A'i frodyr i'w gweled yn drist.— 
Haelionus iawn ì ydoedd i i'r tlodion, 
Diwallai angenion mewn pryd: 

Mal seren ddisgleiriol mae hludodd, 
A'i Dpvw a'i derbyniodd o'r byd. 


12 Pan oedd ef yn rhydio'r Torddonen, 
Ac angau mron gorphen ei waith, 
o Ei ffydd yn ddi-ysgog a ddaliodd, 
A'I obaith ni chiliodd ychwaith: 
Fe dd'wedodd, ychydig cyn diwedd 
Ei yrfa gyfanedd a llon, 
“Mi wn i bwy credais yn hylwydd, 2Tim; 
Fe'm cynal yn ymchwydd y don.”$._. 1. 12: 


13 Gadawodd ei blant yn ddolurus, 
Pum enaid galarus dan glwy; 

Ei geraint a 'gaf yn ei gofio; — 

Er cwyno, nis meddant ef mwy. 

Er hyn, na thristewch fel rhai ud ; 
o dristyd i i fywyd fe aeth, 

I seinio'r brif anthem drag” 'wyddol 
T'r Duw gogoneddol a'i gwnaeth. 








— 8 “The Chamber where the good man media MW 
Is prioileg'd: beyond thecommonpalk 
“Of virtnoms life, gtile în ihe ver gê of hegven. "», .« YOUNG 






































S 


A 4 Farwelit, fy ewythr mwyn, hygar, 
N Symmudaist o'n daear i'r nef ; 

Mae colli dy ddawn a'th rinweddau 

Yn chwerwi fy nagrau a'm llef; 

Fy nhelyn aeth hefyd yn alar, 

Wrth gofio dy hawddgar wedd lon, 

A'm horgan el llais rhai yn wylo;— Job 
Ow r : boen sy'n merwino fy mron) 30.31 


ST SON. 





“Oer len ei farwol anedd, o'i ogylch, 
î A egyr, ar ddiwedd ;— 
Duw'r afrifawl dorf ryfedd, 


“Feirwon byd, i farn o'u bedd. 
R. ap Gen Ddu. 





“O benyd, oerfyd yrfa,——efe aeth; 
Er hiraeth o'r hwy â», 
THOMAS, fwyn ŵr, a thyma 
“Ddiwedd dyn.o duedd da. 


“Ddoe yr oedd yn dda ei rym,——-yn fnely; 
Roi 'madrodd yn gyflym, 
Heddyw^n fud,—enbyd ym ; 
Gwall ì Gred golli Ji aw grym. 


Galaf y sy' gul arw a sôn, ——dra- cn 
Rhy drwm iw gyfeillion, ; 
Briw ceuledd a braw calon, 

A gloes oêr ì Eglwys Ion. 


Glynu wnaeth y "ngoleuni'r efengyl, 
Er rhyngu baid Celi; 
Yn ei farn nid. oedd fyrni, 
Cryf iawn oedd«o'n crefydd ni.* <BrdtietfdiddHio' 


Drwy ras ei gariad, drysau agorodd, 
Dwyn ulaen achosi dyma lle chwysodd, 
Dia llawn medrai droellau ymadrodd, 
Dyben da, ethol; Duw a'i bendithiodd ; 
Deau chwiliai, a chwaledd—dy wyllwch, 
Di doi dirgelwch, da, dewr ei gwelodd. 
PEW, 'Llan ôst 
; Liga. a ' 
DIWEDD. 


goat bc i. y, 
ud yg. Eg Ja YARLL a; Y 
AP IA nh 


